Zláiuiðarrit til atuðnings kirlcju og kristindómi fslendingn, 
gefið' úi af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON, 

9. árg. WINNIPEG, APRÍL 1894. Nr. 2. 


Vorvísm* 

efiir B. S. Ingemann. f>ýðing eftir séra Mattías Jokkumsson. 
(I.agid eftir Weyse.) 

Nú angar bldm hjá blómi, nú Ijómar loft og jórb', 
og ljúfir fuglar kveða sœtt á greinum; 
nú opnast allar felur, sem frostin bundu liörð, 
og fiðrildin gægjast undan steinum. 

Guð fœðir maðlc í mold, því hann öllum skepnum ann. 
og akrblómin fegrð skrýðast lætr; 
en mannanna börnum hann allra most ann. 

Guð andar á hvarma þess, scm grætr. 

Og frelsarinn varð barn og á jötustrám hann svaf, 
því jörðin átti’ ei vöggu, sem hann fengi, 
og hann er það, sem börnunum beztu hnossin gaf 
og blómstrin frá paradísar engi. 

Hann smælingjana elskar og býðr vernd og vörð 
og vísar oss á gæfuveginn bjarta; 
hann stillti sjó og storm, er hann gekk um á jörð, 
en UDgbörnin vafði’ hann sér að hjarta. 


- 18 - 


Ó, komum, biðjum liann, sem þau börnin að sér tók, 
að blessa oss og leiða’ í stríði hörðu; 
svo lærum líka’ að stafa guðs blessuðu bók, 
sem blasir við himni á og jörðu. 

Má reiða sig á guðspjallasöguna? 

Eftir dr. F. Godet í Neuchatel í Sveiss. 

Framhald. 

Jió að vér nú, að því er þetta síðasta atriði sncrtir, létum 
vera að taka tillit til þess, hve algjörlega ósennilegt það er, að 
maðr sá, er „blés ógnunum og manndrápi gegn lærisvcinum 
drottins", hafi getað haft aðra eins sýn, þá er það þó óneitan- 
legt, að Páll í 1. Kor. 15 telr þá opinberan drottins, sem hér er 
um að rœða, allt annars eðlis en hinar ýmsu sýnir, er hann 
annarsstaðar minnist á í bréfum sínum og líka koma fyrir áðr 
í Gjörðabók postulanna. I þessum 15. kap. fyrra bréfsins 
til Korinþumanna, sem vér aftr og aftr höfum vísað til, er talað 
um líkamlega upprisu hinna trúuðu, og postulinn styðr þá kenn- 
ing sína með því, að frelsarinn eftir upprisu sína haíi birzt post- 
ulunum og auk þess fjölda annarra lærisveina og þar með einnig 
sjálfum postulanum. Væri þar að eins um sálarsjón að rœða, þá 
gæti það með engu móti verið sönnun fyrir líkamlegri upprisu 
Krists, né heldr verið til styrkingar þeirri von, að vér eigum 
líka að rísa upp. þessi opinberan, sem Páll byggir köllun sína 
til postuladœmisins á, er eftir skoðan lians allt annars eðlis en 
það, þegar drottinn síðar vitraðist honum í draumum eða and- 
legum sjónum. þar sem hann nú setr opinberanir þær, er post- 
ularnir segja frá, í röð með þeirri opinberan, er hann sjálfr 
varð fyrir, þá er auðsætt, að hann telr þessar opinberanir lík- 
amlegar, eins og kirkjan hefir líka æfinlega gjört. það þarf 
ekki hcldr annað en bera frásögurnar um sýnir, t. a. m. þá er 
Pétr varð frá sér numinn (Pg. 10, 10 o. s. frv.), saman við sögu 
guðspjallanna um upprisu drottins, til þess að öllum verði 
skiljanlegr hinn mikli opinberanamunr, sem hér er um rœða. 
Ekki dugir heldr að halda því fram eins og Strauss gjörir, að 
það sé ekki fyr en löngu eftir dauða Jesú og eftir að lærisvein- 
arnir voru komnir til Galílea, að þessar opinberanir hafi komið 



—19— 


fyrir. því bæði guðspjöllin og bréf Páls taka skýrt fram, að þá 
er Jesús opinberaðist fyrst eftir upprisuna, þá hafi það verið í 
Jerúsalem á þriðja degi eftir dauða hans. Frá þessu er eigi 
unnt að vinda sér. Allt annað mælir líka á múti þeirri getgátu, 
að opinberanir þessar hati að eins verið sjónhverfingar. ímynd- 
unaraflið býr til myndir af því, sem menn vona. Ea eftir dauða 
Jesú bjuggust lærisveinarnir alls ekki við því, að hann rnyndi 
verða líkamlega uppvakinn, heldr í nresta lagi að eins við því, 
að drottinn myndi koma niðr af himni í sinni djh'ð og láta þá 
sjá sig. Konurnar gengu vitanlega til grafarinnar til þess að 
smyrja líkið, og er þær fluttu postulunum hina fyrstu fregn um 
upprisuna, þá trúðu þeir þeim ekki. Og þar sem tilfinning 
þeirra og hugsan var þannig, er óhugsanlegt,að þeir af sjálfu sér 
hafi farið að ímynda sér, að drottinn hafi látið þá sjá sig í lík- 
amanum. Ekkert nema virkilegr ytri atburðr gat látið þessa 
algjörðu umbreyting verða á hugsunum þeirra. 

þegar sjón og heyrn dregr einhvern á tálar, þá er það yfir 
höfuð að tala sönnun fyrir því að taugar þess manns eru í veikl- 
uðu ástandi. þótt því yrði nú samsinnt, að svo heföi verið á statt 
fyrir Maríu frá Magdala eða jafnvel fyrir Páli,þá væri slíkt með 
öllu óhugsanlegt um annan eins mann og Pétr eða hinn gætna 
Jakob, bróður drottins, sem drottinn sérstaldega hafði opinber- 
að sig (Lúk. 24, 34; 1. Kor. 15, 6. 8). En einkum verðr þetta 
óhugsanlegt, þá er um opinberanir fyrir mörgum mönnum á 
sarna stað og tíma er að rœða, eins og þegar drottinn að kvöldi 
hins fyrsta dags lét hina tólf lærisveina sjá sig, eða þegar hann 
seinna opinberaðist meir en fimm hundruð brceðrum í einu, sem 
Páll getr um í 1. Kor. 15, 7. Gegn þessari staðhœfing, sem 
gengr út frá því, að gjörvallr frumsöfnuðr kristninnar hafi 
verið andlega truflaðr, minnir Keim með réttu á þá stilling,þann 
skýrleik og þá heilbrigðu viljastefnu, sem samfara var hinu 
mikla trúarfjöri hjá stofnendum kirkjunnar. Annar eins sið- 
ferðislegr kraftr getr með engu móti sainrímzt við veiklað og 
uppoest ímyndunarafl. 

Strauss hefir og dregið fram annað þýðingarmikið atriði. 
þessar skyndilegu sýnir hættu jafnskjótt og þær höfðu komið 
fyrir. Að því eina skifti undanteknu, þá er drottinn opinber- 
aðist Páli postula, hætti hinn upprisni að láta sjá sig fárn vik- 



■ 20 — 


ura ef.fcir dauöa sinn; með uppstigning lians voru opinberanir 
hans á enda. Heföi þær aö eins veriö til í ímyndan lærisvein- 
anna, þa er býsna ólíklegt, að fullkomin ró og stilling hefði allt 
í einu hjá þeim getað komið í staðinn fyrir trúarvingls-truflan 
þeirra, enda er örðugt að sjá, hvað það gæti verið, sem hefði átt 
að lækna þá af þeirri truflan. þrað er annars söguleg reynsla, að 
trúarvingl gctr haldið áfram svo árum skiftir, og jafnvel heilan 
mannsaldr. il/oíiíam^a-uppþotið á annarri öld stóð yfir í fimm- 
tíu ár; trúarvingl Camisarda (1G86—1715) og Janseninga á 
átjándu öld liélzt iíka lengi. í Jerúsalem og Galíleu komu á 
sex vikna tíma fyrir sjö eða átta opinberanir, og svo er allt bú- 
iö. Til þess að unnt væri að gjöra grein fyrir þessum opinberan- 
um sálarfrœðislega, þá hefði hin trúarlega œsing, eftir að hún 
haföi útbreiðzt frá einum inanni til tveggja, frá tveiin til tólf 
og því næst hrifið með sér fimm hundruð manns, orðið að hafa 
náð til allra trúaðra með sívaxanda styrk eftir því, sem þeir 
þeir urðu fleiri, er fyrir truflaninni urðu. 

Yæri það satt, að upprisa Jesú sé ekki annað en heilaspuni 
lærisveinanna, þá hlyti líkami Jesú að hafa lialdið áfram að 
liggja í gröfinni. Samkvæmt frásögu guðspjallanna, sein í 
þessu atriði ber saman við lögin rómversku, var líkami drottins 
fenginn í liendr vinum lians, og gat hann þá trauðla horfið án 
vitundar og vilja lærisveinanna. Auðvitað er, að Gyðingar hafa 
eigi tekiö líkið úr gröfinni; þeir vildu einmitt, að það væri þar 
kyrrt, svo það gæti verið til sönnunar því, að spádómarnir um 
upprisuna hefði verið markleysa; og þeir hefði víst seinna ekki 
iátið vera að vísa mönnum á líkið í gröfinni til jiess með einu 
rothöggi að gjöra út af' við hina postullegu prédikan um upp- 
risu drottins. Lærisveinarnir lilyti þá sjáliir að hafa tekið líkið 
og falið það; ineð því móti hefði þeir af ásettu ráði gjörfcsigseka 
í svikum; en að halda slíku fram er nokkuð, sem engum getr í 
alvövu til hugar komið. 

Yér verðum enn að geta um eiua merkilega getgátu, sem 
sumir biblíuskýrendr frá seinni tíð eins og þeir Keim og 
Schuitz hafa gripið til úfc úr vandræðum, er þeir liafa sóð, að 
sannanir þær,er vér höfum fyrir áreiðanlegleik upprisu-undrsins, 
voru sfcerkari en svo, að þeim yrði algjörlega hrundið. þéir játa, 
að eigi sé unnt að fara hlutdrœgnislaust með sögu þá, sem hér 



— 21 — 


er um aS rœða, nema ]m að eins að viörkennt sé, að opinber- 
anir hins upprisna styðjist vi3 einhvern virkilegleik. 0g líta 
þeir þá svo á, að eftir dauiSa sinn hafi Jesús í raun og veru látið 
lærisveina sína sjá sig, en reyndar aö eins á andlegan hátt; 
hann liafi að eins birzt þeirn sem andi. Frá himni ofan hafi 
hann beinlinis haft áhrif á sálir þeirra, og fyrir þau áhrif hafi 
þeir sannfœrzt um það, að hann lifði i guði og hjá guði og hefði 
vald yfir öllu. Og út af þóssari sálarsjðn hafi svo lætisveinarnir 
ímyndað sér, að Jesús væri í bókstafiegum skilningi upprisinn 
og hefði opinberazt þeim líkamlega. 

Með þcssari skýringartilraun er þá út úr vandræðum aftr 
um eitt fótmál horftð tiíbaka í áttina til trúarinnar águðspjalla- 
söguna. Hinni yfirnáttúrlegu orsök verðr eigi lengr neitað; en 
til þess að komast hjá því að viðrkenna líkamlegt undr er því 
haldið fram, að undrið hafi gjörzt í andans hcimi. En lengra 
verðr að hverfa til baka, ef duga skal. það fæst á þennan hátt 
engin úrlausn á þeirri spurning, hvað oröið hafi af líkama Jesú. 
þó að Jesús eftir dauða sinn í anda opinberist lærisveinum sín- 
um, þá getr líkami lians fyrir þá opinberan ekki horfið burt úr 
hinni kyrrlátu gröf. Lærisveinarnir hefði þó sannarlega ekki 
með líkið í gröfinni fyrir augunum getað farið að ímynda sór, 
að drottinn hefði líkamlega birzt þeim. Svo þessi úrlausnartil- 
raun dugir jafn-lítið og þær, er áðr hefir verið frá skýrt. Og er 
þá sýnt, að svo framarlega sem hér er ekki að rœða um svik 
frá hálfu postulanna, þá blýtr vitnisburðr guðspjallanna um 
upprisu Jesú að vera áreiðanlegr. það, sem merkilegast er í 
þessari kenning Keiiris, er þó það, að lærisveinarnir liafi vilizt á 
því, er Jesús lét þá á algjörlega andlegan hátt verða fyrir áhrif- 
urn og gjört úr þeim líkamlega opinberan. því að það, sem Lúkas 
(24, 37—39) segir, er þar þvert á móti, þar sem hann tekr franr, 
að lærisveinarnir bafi ímyndað sér, að þeir sæi anda, en Jesús* 
bafi þá með öliu móti reynt að sannfœra þá um líkamlega návist 
sína: „Skoðið liendr mínar og fœtr, að það er eg. þreifið á mér 
og gætið að; því að andi heftr livorki hold nó bein eins cg þér 
sjáið mig hafa.“ Og því næst matast hann frammi fyrir augum 
þeirra til þess að taka frá þeim allan efa. Hafi þetta að eins 
verið andi, þá hefir sá andi ekki viljað, að hann væri álitinn 


— 22 — 


þaö, sem liann var. Uudarleg framkoma óneitanlega af himn- 
eskri veru, sem Keim þó hefir fyrir satt að Jesús hafi verið! 

Aðalmótháran gegn skýring Keims á upprisu-undrinu verðr 
þó æfinlega ]mð, að með J?ví móti missir upprisa Jesú, stœrsti 
viðburðr í sögu mannkynsins, sína eiginlegu þýðing. Hún er 
fyrst og fremst sigr yfir dauðanum, sem er laun syndarinnar. 
Eftir að Kristr með lífi sínu hafði yfirunnið syndina og með 
dauða sínum friðþægt fyrir hana, reis hann upp frá dauðum, til 
þess svo sem á sýnilegan hátt að bjóða hverjum einstökum synd- 
ara réttlæti sitt og veita öllum trúuðum trygging fyrir því, að 
þeir skyldi frelsast frá dauðanum. 

þiessi þýðing Jesú upprisu verðr að engu, ef henni er neit- 
að í líkamlegum skilningi og hún skoðuð eins og anda-opinber- 
un, nærri því eins og um vofu væri að rœða. Upprisa Jesú er 
meira en það, sem Keim vill láta hana vcra, ellegar hún er sama 
sem ekki neitt. Svo framarlega sem vér megum trúa vitnisburði 
postulanna og jafnframt halda því föstu, að fyrir engum sögu- 
legum atburði er unnt að leiða áreiðanlegri rök en upprisu Jesú, 
þá er hún innsiglið á vitnisburði hans um sjálfan sig ogstaðfest- 
inor hinnar makalausu æfisögu hans, sem er svo ólílc allra ann- 
arra rranna. Hinir þrír guðspjallamenn boða oss Jesúm eins 
og hinn fyrirheitna Messías (Matteus), eins og hinn guðmann- 
lega frelsara (Markús), og eins og hinn annan Adam og hinn 
elskulega mannsins son (Lúkas); þeir lýsa honum hver með öðr- 
um eins og hertoga Iífsins, er hafði þá köllun að lyfta mannkyn- 
inu upp til sjálfs sín. Og þennan vitnisburð guðspjallamann- 
anna um Jesúm staðfestir upprisa hans á guðdómlegan hátt. 

En til þess að komast til fullkomins skilnings á þýðing guð- 
spjallssögunnar er nauðsynlegt að athuga enn þá nákvæmar, 
Iivernig mannkyninu fyrir komu Krists í heiminn verðr unnt 
að ná endimarki ákvörðunar sinnar. Og getr fjórða guðspjail- 
iö þar hjálpað oss. 

Rit þetta er til vor komiö úr fornkirkju elztu tíma sem 
verk þess lærisveins, er Jesús elskaði öllum öðrum fremr, og 
allt fram að lokum átjándu aldar kom engum í hug að draga 
þann virðulega uppruna þess í efa. En þá fóru nokkrir biblíu- 
skýrendr að vefengja ritvissu þess, og á þessum tíma er sú skoð- 



•23— 


un býsna almenn, a5 það sé „óekta". 1 ) Yér skulum rannsaka 
ástœður þær, sern þessir monn bera fyrir skoSan sinni. Sumir 
hafa þa5 fyrir satt, að guðspjalliö só í letr fœrt af einhverjum 
frægum kristnum manni með heimspekilegri menntan á annarri 
öld. En sagan er á móti slíkri getgátu. Sé því haldið fram, að 
ritið sé samið á fyrra helmingi aldarinnar, þá er þess að gæta, 
að margir kennendr og biskupar, sem persónulega höfðu þekkt 
Jóhannes postula, voru enn þá uppi, einkanlega í Asíu hinni 
minni. Ur hópi þeirra skulum vér að eins nefna Polykarp frá 
Smyrna. þiessum mönnum hlaut þó vafalaust að vera kunnugt 
um það, hvort Jóhannes hafði ritað nokkurt guðspjall ellegar 
ekki. Ef hann hafði ekkert þvílíkt rit samið, þá er þó vissu- 
lega óhugsanlegt, að ritverk eftir annan mann, sem látið var 
bera hans nafn, og það svo stór-merkilegt ritverk, hefði algjör- 
lega mótmælalaust verið viðrkennt eins og það væri eftir Jó- 
hannes postula af öllum kennendum og söfnuðum í því landi - 
En ef því liins vegar er haldið fram, að guðspjallið sé ritað á 
síðara helmingi aldarinnar, þá þarf að gera grein fyrir því — 
og það er enginn hœgðarleikr —, hvernig rit, sem svoseint varð 
til, og þó að mörgu leyti hafði ýmislegt nýtt inni að halda, og 
yfir höfuð var ólíkt hinni almennu guðspjallssögu, sem hinir 
þrír guðspjallamenn höfðu fœrt í letr, gat fengið viðrkenning 
eins og postuliegt væri án þess að nokkur grunur eða nokkur 
mótmæli gegn því kœmi fram. þetta verðr enn þá ólíklegra, 
ef munað er eftir því, að á þeim tíma voru margir flokkar innan 
vébanda kirkjuunar, sem börðust hverá móti öðrum: Ebjóning- 
ar, sem í öllum greinum bundust lögmáli Gyðinga, Marcíons- 
lærisveinar, sem risu öndvegir upp á móti lögmálinu, Gnóstikar, 
sem bjuggu til úr kristnum lærdómi undarlega heimsspeki, og 
Montaningar, sem voru trúarvinglsmenn og iðruuarprédikarar. 
Ollum þessum sundrleitu flokkum kom saman um að nota þetta 

i) Síðan ritgjörð þessi kom út eru all-mörg ár liðin, og á þeim tíma hafa ko:n- 
ið fram svo sterkar sannanir fyrir ritvissu guðspjallsins, að vefengingar þessar eru nú 
nálega alveg þagnaðar. Með fundi hins apokryfiska Pétrs-guðspjalls, sem frá hefir 
áðr verið skýrt í blaði þessu (Sam. VIII, bls. 42—44), kom það t. a. m. greinilega í 
ljós, að Jóhannesar guðspjall er fullkomlega nógu gamalt til þess að geta verið eftir 
postula þann, er kirkjan frá alda-öðli hefir talið höfund þess. Eins og nú er komið 
eru jafnvel enn sterkari sannanir fyrir ritvissu Jóhannesar guðspjalls en hvers sem 
vera skal af hinum guðspjöllunum. Ritst, Sam. 



-24- 


guSspjall eins og postullegt frumrit, alveg á sama hátfc og móður- 
kirkjan, sem þeir a5 nokkru leyti ei5a algjörlega höfðu slitið 
sig frá. 

}iað yrði erviðast að gjöra grein fyrir því, að ritið er eins og 
það er, svo framarlega sem }>aö væri „<5ekta.“ })eir, sem ekki 
telja Jóhannes postula höfund þess, kannast þó við, að þaö sé 
eitthverfc hið mesta og göfugasta verk, sem mannlegr antli hefir 
framleitt. })eir kannast allir við, að aldrei hafi nokkrum 
rifchöfundi tekizt að lj'sa söguiegum athurðum eða eðliseinkunn- 
um einstakra manna með meiri nákvæmui en þar er gjört. Og 
enn fremr játa þeir, að enginn hafi enn tekið höfundi rits þessa 
frarn í heilagri djúpskyggni, einföldu og látlausu orðalagi eða 
háurn hugsunum. Höfundrinn hlýtr að sjálfsögðu að hafa ver- 
ið einhver einkennilegasti og háfleygasti andi, sem mannkyns- 
sagan veit af að segja; og svo ætti þessi stjarna af fyrstu stoerð 
að hafa tindrað á söguhimni annarrar aldar án þess nokkur 
inaðr tœki eftir henni og án þess að hún léti nokkrar aðrar 
menjar eftir sig en þetta eina rit? Yér þekkjum fremstu menn- 
ina og beztu rithöfundana á tímahilinu næst á eftir postula- 
öldimi: Klemens, Jústínus píslarvott, Polykarp, Ignatíus, o. fl, 
Vér eigum að nokkruleyti rit þeirra enn þáog meturn þau mik- 
ils. En eins og pýramídarnir á Egyptalandi gnæfa upp yfir 
kofa fellah- anna, sem búa þar á sama svæðinu, eins rís hið um- 
rœdda guðspjall langfc um hærra en rit þessara manna, sem, 
enda þótt í bezta tilgangi sé rituð, öll eru fremr laklega af hendi 
leyst. Er hugsaniegt, að annað eins há-gáfað mikilmenni hefði 
ekki tekið neinn þ ítt í hinni áköfu andlegu baráttu sinnar 
tíðar, hefði alla æfi haldið áfram að vera hinn rnikli óþekkti 
andi mitt á meðal allra kirkjufeðranna og sáfnaðanna, sem voru 
í kringum hann, og að svo hefði rit hans — enginn veit hve nær 
eða hvernig — allt í einu komið fram úr myrkrinu og effcir 
samkomulagi milli biskupa og safnaða verið eignað Jóhannesi 
postula? Slík ímyndan er þvert á móti öllum sögulegum 
líkindum. 

Hvað er það þá, sera fœrfc er frarn til stuðnings þessari 
ínijmdan, að hið umrœdda guðspjall sé ekki eftir Jóhannes? 

það er sagfc, að Jóhannes, sem samkvæmfc því. er frá sé skýrfc 
í 2. kap. Galatabréfsins, hafi andspænis Páli varið gildi hins 



—25— 


gyðino’lega lielgisiöalögináls, geti me5 engu máti verið liöfundr 
a^S riti, sem eins og gnSspjall þetta sé svo andlegt og hátt upp- 
hafiS yfir þá þröngsýnu lögmálsstefnu, er sú vörn beri vott um. 

En cf vér nú hlutdrœgnislaust lesum frásögn Páls um þafi, 
hvaS honum og postulunum liafi á milli farið við tœkifœri það, 
sem við er átt, hlýtr oss óðar að verða ijóst, að hinir þrír aöal- 
fulltrúar safnaðarins í Jerúsalem, þeir Pétr, Jakob og Jóhannes, 
eiga ekkert sammerkt við „falsbrœðr" þá, er Páll sakar um það, 
að þeir leitist við að takmarka sem mest kristilegt frelsi og 
leggja á menn þrældómsok lögmálsins. í 6. versi kapítulans 
kemst hann svo að orði: „Mig skiftir engu, í hversu miklu áliti 
þeir eru, sem helztir eru lialdnir (guð fer ekki að mannviröing- 
um), en hinir helztu hafa engu við minn lærdóm bœtt“, það er 
að segja við lærdóm postulans, eins og hann hafði áðr fráhonum 
skýrt (samanber 2. versið). Og því næst bœtir hann því við 
(í 7. og 9. v.), að cftir að hinir þrír, sem álitnir voru m'áttarstóip- 
ar kirkjunnar, haíi heyrt sig gjöra grein fyrir kenning sinni, þá 
hafi þeir viðrkennt sig sem þann, er guð hefði trúað fyrir því að 
boða heiðingjum fagnaðarerindið, á sama hátt og hann hafði 
trúað þeim hinum fyrir því að predika það fyrir Gyðingum. 
Hvernig gæti Páll hafa komizt þannig að orði, ef þeir þvei’t á 
móti undangenginni prédikunar-aðferð hans hefði reynt til að 
neyða lögmálinu upp á hann? Sjálfr segir hann hiklaust: „])ví 
að sá, sem hafði eflt Pétr til hans postulaembættis meðal hinna 
óumskornu, hefir eins efit mig meðal heiðinna þjóða" (8. v.). 
Iiann kannast því viö það, að hinir þrír postular hafi jafnt og 
hann .sjálfr prédikan sína frá guði, — sami postulinn, sem rétt 
áðr í sama bréfinu segir: „En þó að vér, eðr engill fráhímniboð- 
aði yðr náðarlærdóminn öðruvísi en eg hefi kennt yðr, hann só 
bölvaðr “ (Gal. 1, 8.). Enn fremr er frá því skýrt, að hinir þrír 
postular hafi rótt Páli og Barnabasi bróðurhönd. Skilningr 
Páls á fagnaðarerindi kristindómsins getr því með engu móti 
hafa verið þvert á móti skilningi Jóhannasar. þar sem hinir 
tólf sjálfir fyrir sína eigin persóuu bundust lögmálinu, þá gjörðu 
þeir þaö af kærleiksfullri lempni og virðing fyrir sögu þjóðar 
sinnar, þangað tii guði þóknaðist að önnur ráðstafan yrði gjörð. 
Auk þess urð'u þeir, jmr sem þeir höfðu fengið köliun til að vera 
postular meðal Gyðinga, framvegis að gæta lögmálsins hið ytra 



—26— 


til þess ekki að nauðsynjalausu að vekjabneyksli eðagefa nokk- 
urt ásteytingarefni. Sömu reglu fylgfli Páll sjálfr, er eins stóð 
á fyrir honum. Hann vottar um sjálfan sig í 1. Kor. 9, 20 : 
„Á meðal Gyðinga beíi eg verið Gyðingr, svo eg áynni Gy'ðinga, 
hjá þeim, sem undir lögmálinu eru, heti eg verið eins og undir 
lögmálinu, þó eg sé ekki undir því, til þess eg áynni þá, sem undir 
lögmálinu eru“. Hefði hinir tólf álitið slíkalögmálsgæziusemþá, 
er hér er um að rœða, nauðsynlega til sáluhjálpar, þá hefði þeir 
hvað sem það hefði kostað, hlotið að gjöra hana að ófrávíkjan- 
legri skyldu fyrir heiðingja. En nú verðr það ljóst af 2. kapí- 
tula Galatabréfsins, að þeir gjörðu þetta ekki. Og fást þannig 
úr þessari átt engar minnstu líkur fyrir því, að Jóhannes hafi 
eigi getað ritað guðspjallið. 

(Niörl. i næsta blaði). 


2 . sálmr Davíðs 

Eftir séra Valdemar Briem. 

(Lag: Æ, vissir þú, sem vidjar dregr synda.) 

Hví œðið þér svo, heimskir heimsins lýðir? 
Hví hamizt þér svo drottins smurða gegn? 
þar kemr að, þér kannizt við um síðir, 
að kongr sá var yðr þó um megn. 
þ>að ráð er eins og hverfult hjól, 
að liugsa sér að fella drottins stól. 

þér, heimsins kongar, höfðingjar og jarlar, 
þér himins drottni sjálfum berjizt mót. 
Hann ráðagjörðir yðar brýtr allar, 
og yðar máttr stoðar ekki hót. 

Að barnaskap þeim brosir hann, 
er börnin ætla sér að herja’ á skaparann. 

Guð sjálfr smurðan soninn kæra hefir 
og sett hann yfir jarðarríkin öll; 
að erfð hann honum allan heitninn gefr, 
og öllu stjórnar hann frá Síons höll. 

Ef ríki hans er herjað á, 

hve hátt hann reiðir veldissprotann þá! 



—27— 


Ó, aumir menn, þér y5r segjast látið, 
í auðmýkt lútið dýrðarherra þeim; 
hann yfirkonung yðar bljúgir játiö, 
er öllum ræðr hinum mikla geim. 

Ó, heimsins drottnar, þjónið þér 

sem þegnar konunginum, sem á himnum er. 

Ó, varizt þér að reita hann til reiði, 
því reiSi hans ei borið getið þér; 
hann getr ríki yðar lagt í eyði; 
en aldrei ríki hans né máttr þver. 

Ó, hversu jafnan sæll er sá, 

er setr von og traust hinn œðsta drottin á'! 

Sunnudag-sskólinn. 

(ASsent). 

þaS má merkilegt heita, hve lítið opinberlega hefir veriS 
minnzt á sunnudagsskóla vor íslendinga hér í landi, í saman- 
burði viS þaS, hve mikiS hefir verið rœtt og ritaS um prédikunar- 
aðferS og kenning presta, bæði hér vestanliafs hjá þjóSflokki 
vorum og eins heima á íslandi. 

Sunnudagsskólinn er þó sannarlega þess verðr, að eitthvað 
sé um hann sagt; því hann er sú blómlega og fagra grein, sent 
hefir dregið til sín eða hefir í sér fóigiS svo rnikiS lífs-afl, að ef 
hún væri særð því sári, sem næSi að veikja hana, eða væri hún 
sniðin af, ntjmdi hiS mikla tré, guðs ríki eSa kristileg kirkja, 
um leiS verða fyrir hryggilegu og óbœtanlegu tjóni. þaS er 
marg-viðrkennt af ýmsum mestu og beztu mönnurn þessa lands, 
að sunnudagsskólarnir eigi einhvern mestan þátt í því aS bœta 
siðferðið og glœða trúarlífið, varSveita hina uppvaxandi kyn- 
slóS hinnar ameríkönsku þjóðar frá siðaspilling. Og þó er þess- 
um skólum eflaust m jög víða talsvert ábótavant; þeir eru vafa- 
iaust margir hverjir all-fjarri því, sem þeir ætti að vera og gæti 
verið. — En það voru ekki sunnudagsskólar ensku-talandi íbúa 
landsins, sent eg ætlaði aS tala urn, heldr vorir eigin íslenzku 
sunnudagsskólar. 

Hvað líðr þá sunnudagsskólunum íslenzku hér hjá oss ? Af 
því svo mikilsvert málefni á í hlut, mætti við því búast, að til 



—28- 


væri sunnudagsskóli í hverjura einasta söfnuði lcirkjufélags 
vors. þ/í miðr er þó ekki svo langt Itomið. Samkvæmt skýrslu 
ura sunnudagsskólahald fyrir árið næst á undan síðasta kirkju- 
þingi, sem stendr í Sam. YIII., bls. 95, var það að eins í 11 söfn- 
uðum þeirra 22, er í kirkjufélaginu standa, aðsunnudagsskólum 
var haldið uppi. Og tala ungmenna í þessum 11 söfnuðum, sem 
um lengri eða skemmri tíma af árinu höfðu gengið á sunnudags- 
skóla, var að eins 813. Er það lítið af öllum íslenzkum börnum 
eða unglingum hér í landinu. Og þó er eg viss urn, að sunnu- 
dagsskólar vorir, þessir fáu, sem verið hafa, hafa gjört ómetan- 
lega mikið gott. Að ungmenni vor er - u þó það, sem þau eru, 
þrátt fyrir hina hættulegu byltingastefnu tímans og ýmsar ut- 
an að komandi freistingar, það þakka eg fyrir mitt leyti sunnu- 
dagsskólunum fremr öllu öðru. 

það er auðvitað, að börnin hafa tœkifœri eins og hinir full- 
orðnu til að heyra prédikanir presta, en þau hafa ekki nærri 
því eins mikið gagn af því, eins og þeir, því í kirkjunni talar 
prestrinn yfir liöfuð til fullorðna fólksins, en beygir síðr kenn- 
ing sína eftir barnshjartanu. Líka er það satt, að börnin flest 
eiga heimili, foreldra og aðstandendr, sem elska þau og vilja 
gjöra þau að góðum og rétt hugsandi mönnum. En þetta 
hrekkr lítið, þar sem svo mikils þarf með. Enda er líka, eins 
og allir vita, engu meira ábótavant á meðal mannanna sona og 
dœtra heldr en barnauppeldinu. 

Eg fyrir mitt leyti hefi mjögmikið álit á sunnudagsskólunum, 
og óska eg af heilum hug, að þeir megi halda áfram að aukast og 
dafna,og að blómgun þeirra dvíai aldrei. En vel get eg viðrkennt, 
að þeim sé enn í mörgu ábótavant hjá oss. það, sem eg hefi 
einkanlega heyrt sett út á sunnudagsskóla vora af þeim íslend- 
ingum sjálfum, sem í kirkju vorri standa, er ekkert viðkomandi 
trúarbrögðunum, sem þar eru kennd. það heyrist aldrei kvart- 
að um það, að nokkrir kennendr í sunnudagsskólum vorum fari 
jiar með nokkuð óheilsusamlegt eða víki í neinu frá lærdómum 
heilagrar ritningar. Aftr á móti heyrast stundum kvartanir 
um það, að börnin læri svo sem ekki neitt á skólum þessum, og 
enn fremr um það, að þar vanti nœga reglu og stjórn. 

Að því er þá kemr til þeirrar aðfinningar, að böi'nin læri 
ekkert á sunnudagsskólunum, þá er það svo mikil fjarstœða, að 



—29— 


undran gegnir, að nokkur maðr skuli gjöra sig seka íhenni. En 
til alls eru ástœöur, og ástœðan til þessa er ókunnugleiki manna 
á sunnudagsskólunum. 

})að er að mínu áliti dœmalaust slæmt, hve sjaldan fullorðið 
fólk kemr á sunnudagsskóla vora til að hlusta á kennarana og 
börnin. Og verst af öllu, að foreldrar og aðstandendr barnanna 
skuli nærri því aldrei sjást þar. 

Á sunnudagsskólum ensku-talandi manna hér í landinu er 
elcki fágœtt að sjá fullorðið fólk, sein gengr á sunnudagsskóla, 
beinlínis til að njóta tilsagnar í guðs orði og ná enn þá meiri 
kristindómsþekking en það gat fengið í œsku. þessum mönnum 
þykir engin minnkun í því á fullorðinsárunurn að njóta á sunnu- 
dagsskólanum sama unaðarins af guðs orði, sem þeir nutu þar 
meðan þeir voru börn. Einnig er altítt að sjá fólk grátt f'yrir 
hærum, bæði karla og konur, sitja sem gesti á sunnudagsskólan- 
um, hvern sunnudaginn eftir annan, í því skyni að hlusta á 
barnabörnin sín eða börn vina sinna, og kynna sér, hvað þeirn er 
sagt af kennendum þeirra, þetta er því miðr mjög á annan veg 
hjá oss Islendingum, því eins og áðr var sagt, sést ákaflega sjald- 
an nokkur fullorðínn maðr á sunnudagsskólum vorum, að und- 
anskildum kennendunum, hvorki foreldrar barnanna né aðrir. 
Og afieiðingin af því er, eins og við má búast, áhugaleysi al- 
mennings fyrir hinu góða málefni, sunnudagsskólanum, og 
stundum jafnvel annað verra. Engin undr væri það, þótt slíkt 
áhugaleysi hinna fullorðnu, einkanlega aðstandenda barnanna, 
yrði til þess að freista ungmennanna til samskonar sinnuleysis. 
Engu að síðr ber þó furðanlega lítið á því, að unginenni þau, sem 
á sunnudagsskólana ganga, falli fyrir þeirri freisting. Sunnu- 
dagsskólar vorir eru yfir höfuð miklu betr sóttir en búast heföi 
mátt við, cf tekið er tillit til þessara kringumstœðna. 

Á þeim skólum, sem eg þekki til, þekki eg ekki nokkurt 
barn, ef það annars fær að ganga á sunnudagsskóla, sem ekki 
gengr þangað stöðugt og af fúsum vilja og eins og af löngun til 
að vera þar. Eg man eftir dreng og stúlku úr mínum „klassa“, 
sem um nokkurn tíma urðu veik, og kom eg lieim til þeirra 
hvors í sínu lagi á mánudögum, meðan þau voru veik. Spurðu 
þau mig þá oft með tárin í augunum, livað eg héldi þau inyndi 
liggja lengi, og live nær þau myndi næst geta komið á sunnu- 



—30— 


dagsskólann. Einnig spurðu þau mig oft um lexíuna og sálrn- 
inn, sem „klassinn“ þeirra hefði haft síðasta sunnudag. þannig 
eru sjálfsagt mörg fieiri dœmi til, sem lýsa lifandi áhuga og 
löngun hjá börnunum til að vera á sunnudagsskóla, hvar sem sú 
löngun kann að eiga rót sína. Rótin er víst annars fremr öllu guðs 
orð, sem vitanlega hefir svo mikið aðdráttarafl fyrir barnssálina. 
Börnin, sem ganga á sunnudagsskóla,eru nú heima alla vikuna og 
ganga að sínum vanalegu störfum, með sínu bai’nslega og 
breyzka eðli; eru þau þá oít ógegnin og óþæg, og tala, ef til vill, 
ljótt orð stundum. þetta er nú mjög leiðinlegt, og meira en 
óskandi, að það gæti verið á annan veg. En nú kemr hin 
hryggilega afleiðing af því, hve ókunnugt fullorðna fólkið er 
sunnudagsskólunum, eða því, hve sjaldan foreldrar og aðstand- 
endr barna koma þangað. þegar fullorðnir, hvort sem það eru 
foreldrar eða fjærskyldir, komast að því, að eitthvert barn talar 
eitthvað ljótt, gegnir ekki nógu fljótt, eða yfir höfuð að tala 
breytir eitthvað öðruvísi en það ætti að breyta, þá er einatt við- 
kvæðið þetta: „það erauðséð, að barnið að tarna gengr á sunnu- 
dagsskólann' — það er naumast, það lærir þar fallegt! — það er 
dáfallegt, sem þér, vesalingr, er kennt þar!“ o. s. frv. En svo er 
ekki þar með búið. það, sem verst er af öllu og vafalaust oft 
orsök til þess, að kennarinn getr ekki gjört barnið betra en það 
er, er það, þegar foreldrar eða aðrir aðstandendr fara á einhvern 
hátt í áheyrn barnsins að ófrægja kennara þess eða hallmæla 
honum. það er mjög svo eðlilegt, að barnið eða ungmennið fái 
við þetta og annað eins vantraust á kennara sínum, og því orði 
og lærdómi, sem liann hefir því að fœra. Eg hefi margoft heyrt 
foreldra og aðstandendr ungmennanna tala svo ógætilegum og 
óvirðulegum orðum um sunnudagsskólakennara barna þeirra, 
bæði karla og konur, að mér hefir meir en sárnað, ekki svo 
m.jög fyrir hönd kennaranna, heklr öllu fremr vegna sunnu- 
dagsskólans sjálfs, foreldranna og barna þeirra, sem eg við slík 
tœkifœri hefi séð—allt eftir því hvernig hvert einstakt barn hefir 
verið innrœtt — ýmist standa blóðrjóð, með sýnilegum votti 
þess, að þau hefði fundið til, annaðhvort fyrir hönd kennarans 
eða málefnisins, ellegar með leiftrandi augurn og sigri hrós- 
andi svip, sem eins og vottaði ánœgju þeirra yfir því, hve miklu 
betr þau stœði að vígi en kennarar þeirra. Hið óeigingjarna 



—31— 


starf sunnudagsskólakennenda er alloft af aSstandendum barn- 
anna launaS á þennan liátt. En vel er þó þessu unandi fyrir 
kennara, ef þeir af framferði barnanna sjálfra fá sýnilegan vott 
þess, að starf þeirra er ekki árangrslaust. Enda inun það aldrei 
bregðast, að þessi vottr fáist, svo framarlega sem kennarar, enda 
þótt ófullkomnir kunni að vera, vinna verk sitt með samvizku- 
semi, með bœn til drottins og eins og fyrir hans augliti. 

Að því er þá aðfinning snertir, að almennt vanti nógu góða 
reglu og stjórn á sunnudagsskólum vorum, þá er því miðr hætt 
við því, að þar hafi menn nokkuö til síns máls. ])að er lífsspurs- 
mál fyrir sunnudagsskóla, að góðri reglu sé þar haldið uppi. 
Hver einstakr kennari verðr að hafa vakandi auga á sínum 
„klassa“, og hafa vit eða lag á að kenna honum að hlýða og halda 
huga barnanna föstum við það efni, sem hann er með að fara. 
Kennarinn verðr að kappkosta að innrreta hverju barni fyrir 
sig þann hugsunarhátt, að það fyrirverði sig að gjöra sig sekt í 
nokkru ósœmilegu á þeim stað og tíma, svo sem hnippingum, 
ólátum eða yfir höfuð nokkurri ókyrrð. Sá, sem ekki getr 
haldið reglu í hópi barna þeirra, sem hann á að segja til, á ekki 
sunnudagsskólakennari að vera. Og eins er sá maðr óhœfr til 
að eiga við sunnudagsskólakennslu, sem ekki sí og æ vakir yfir 
því, að hvert einstakt barn í „klassanum 11 , sem hann er yfir settr, 
taki vandlega eftir því sem hann er með að fara. 

það sýnist eins og sumir álíti, að sunnudagsskólinn eigi að 
geta umskapaö þau börn, sem á liann ganga, að því er siðferði 
þeirra snertir, og að foreldrar eða aðstandendr unglinganna só 
lausir við alla ábyrgð á kristindómsuppfrœðslu þeirra, ef þau 
einungis eru send á sunnudagsskóla. En þetta er rammskökk 
skoðun. Ábyrgðin á hinu andlega lífi barnanna er æfinlega 
foreldranna; sunnudagsskólinn getr þar að eins verið til stuðn- 
ings. En sá stuöningr er auðvitað mjög þýðingarmikill, ef skól- 
inn er í lagi. En grundvöllinn verða faöir og móðir dagsdag- 
lega að leggja sjálf, með uppfrœðslu á heimilinu, bœnum með 
börnunum, áminningum og aga. það er býsna fjarstœtt, að 
ímynda sér, að það barn, sem daglega heyrir heima hjá sér ill- 
mæli, blótsyrði, ósiðlegt hjal, deilur um trúarbrögðin og guðlast- 
anir, verði trúað og siðferðisgott, þótt það jafnvel fengi ]?á full- 
komnustu kennslu stutta stund á sunnudögunum. Og það mun 



—32— 


þó reynast satt, að það eru einmitt þeir foreldrar, sem mest van- 
rœkja uppfrœðslu og uppeldi barna sinna, sem heimta mest af 
sunnudagsskólanum, kasta allri ábyrgðinni á hann, og tala svo 
illa um kennarana fyrir það, að þeir ekki í skólanum upprœti 
allt illgresið, sem þau sjálf eru búin að sá á undangenginni æíi 
barnsins. 

þegar heimilin og sunnudagsskólinn styðja hvort annað 
með uppfrœðslu sinni og aga, þá, en ekki fyr, iná búast við 
þeim árangri, að þekkja inegi úr þá unglinga, sem stöðugt hafa 
gengið á sunnudagsskóla, af siðgœði þeirra, kirkjurœkni, kristi 
legri alvöru, og öðru því, sem kristinn mann og konu getr prýtt. 

bm. 

„Vorvísur 4 * ])ær eftir Ingemann, sálmaskáldið danska, sem Samciningin kemr 
með í þetta sinn í þýðing eftir séra Mattías Jokkumsson, eru áðr til í íslenzkri ])ýð- 
ing eftir sésa Stefán heitinn Thórarensen, Er sú eldri þýðing ásamt laginu tvírödd- 
uðu prentuð í ,,Söngkennslubók fyrir byréndr c< eftir Jónas Helgason, 3, hefti (Rvík 
1887). Fyrirsögn ljóða þessara er þar ,,Morgun a , 

Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson , l64 Kate St., sendir út “Sameininguna”. 

Páll §. Bardal, 43 - Ross Ave., er innköllunarmaðr fyrir Sam. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; annar ársfjórðungr 1894 . 

10. lexía, sunnud. 3. Júní: Páskahátíð fyrir skipuð: :2. Mós. 12 , 1 — 14 . 

11. lexía, sunnud. 10. Júní: Förin yfir Rauða hafið: 2 , Mós. 14 , 19 — 29 . 

12, lexía, sunnud. 17. Júnl: Bölvan ofdrykkjunnar: Orðskv. 23, 20—36; 

eða: 

Drottins smurði: Sálm. 2. 

13, lexía. sunnud. 27. Júní: Yfirlit. 

ísafold, Iang-stcersta blaSið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku, $1.50. W, II. Pálsson, 618 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 


SímHiIIlfarsv hafa W. II, Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg,, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra fórh. Biarnarson, Rvík, 4. árg. 1894, c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. ogfæsthjá W.II. 
Tálssyni, Winnipsg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dalc., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 70-1 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Iljarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik í. 
Bergmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. porláksson, Magnús PáIsson,Jón Blöndal. 


PRENTSMIDJA LÖGliERGS — WINNIPEG. 


